1 


શ્રીમંત બનવા માટે શ્રમ ન કરો: તમારી પોતાની 
શાણપણથી બંધ થાઓ. જે નથી તેના પર શું તું તારી 
નજર રાખશે? ધન માટે ચોક્કસપણે પોતાને પાંખો 
બનાવે છે; તેઓ સ્વર્ગ તરફ ગરુડની જેમ ઉડી જાય છે. 
નીતિવચનો 23:4-5 


અને તેણે તેઓને કહ્યું, “સાવધાન રહો, અને લોભથી સાવધ રહો, 
કારણ કે માણસનું જીવન તેની પાસે રહેલી વસ્તુઓની પુષ્કળતામાં 
સમાયેલું નથી. અને તેણે તેઓને એક દ્ષ્ાંત સંભળાવ્યું, અને કલુ કે, 
કોઈ ધનવાનની જમીન પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઊગી નીકળે છે: અને તેણે 
મનમાં વિચાર્યું કે, હું શું કરું કારણ કે મારી પાસે મારા ફળ આપવા 
માટે જગ્યા નથી? અને તેણે કણું, “હું આ કરીશ: હું મારા કોઠાર 
ઉતારીશ, અને વધુ મોટું બનાવીશ; અને ત્યાં હું મારા બધા ડળો અને 
મારી વસ્તુઓ આપીશ. અને હું મારા આત્માને કહીશ, આત્મા, તારી 
પાસે ઘણા વર્ષોથી ધણો માલ છે; તમારી આરામ કરો, ખાઓ, પીઓ 
અને આનંદ કરો. પણ ઇશ્ચરે તેને કહ્યું, તું મૂર્ખ આજે રાત્રે તારો જીવ 
તારી પાસેથી માંગવામાં આવશે: તો પછી તેં જે વસ્તુઓ પૂરી પાડી 
છે તે કોની હશે? એવું જ તે છે જે પોતાના માટે ખજાનો ભેગો કરે છે, 
અને ભગવાનની નજરમાં ધનવાન નથી. લુક 12:15-21 


...ભાળકો, જેઓ ધન પર વિશ્વાસ રાખે છે તેમના માટે ઈશ્વરના 
રાજ્યમાં પ્રવેશવું કેટલું મુશ્કેલ છે! માર્ક 10:24 


જો માણસ આખું વિશ્વ મેળવે અને પોતાનો જીવ ગુમાવે તો તેને શું 
ફાયદો થશે? અથવા માણસ તેના આત્માના બદલામાં શું આપશે? 
માર્ક 8:36-37 


જે ચાંદીને ચાહે છે તે ચાંદીથી તૃત થશે નહીં; કે જેઓ વિપુલતા સાથે 
વૃછિને ચાહે છે તે પણ નિરર્થક છે. સભાશિક્ષક 5:10 


તમારો સ્નેહ ઉપરની વસ્તુઓ પર સેટ કરો, પૃથ્વી પરની વસ્તુઓ 
પર નહીં. કોલોસી 3:2 

પરંતુ સંતોષ સાથેની ઈશ્વરભક્તિ એ મહાન લાભ છે. કારણ કે 
આપણે આ દુનિયામાં કંઈ લાવ્યા નથી, અને તે નિશ્ચિત છે કે આપણે 
કશું લઈ જઈ શકતા નથી. અને ખોરાક અને વસ્ત્રો ધરાવીએ તો 
આપણે તેમાં સંતુષ્ટ રહીએ. 1 તીમોથી 6:6-8 


જુલમ પર વિશ્વાસ ન કરો, અને વૂંટમાં નિરર્થક ન બનો: જો ધન વધે 
છે, તો તમારું હધય તેના પર ન મૂકો. ગીતશાસ્ત્ર 62:10 

જેણે ચોરી કરી છે તેણે વધુ ચોરી ન કરવી જોઈએ: તેના બદલે તેને 
મજૂરી કરવા દો, તેના હાથથી સારી વસ્તુનું કામ કરો, જેથી તેને 
જરૂર હોય તેને આપવું પડે. એફેસી 4:28 


તમારી પાસે જે છે તે વેયો અને દાન આપો; તમારી જાતને એવી 
થેલીઓ પૂરી પાડો જે મીણ જૂની ન હોય, સ્વર્ગમાં એક ખજાનો જે 
નિષ્ફળ ન થાય, જ્યાં કોઈ ચોર ન આવે, ન તો જીવાત બગડે. કારણ 
કે જ્યાં તમારો ખજાનો છે, ત્યાં તમારું હદય પણ હશે. લુક 12:33-34 


પરંતુ જ્યારે તું દાન કરે છે, ત્યારે તારો જમણો હાથ શું કરે છે તે તારા 
ડાબા હાથને ખબર ન પડે; જેથી તારી દાન ગુપ્ત રીતે રહે: અને તારા 
પિતા જેગુપ્ત રીતે જુએ છે તે તને ખુલ્લેઆમ બદલો આપશે. માથ્થી 
6:3-4 


જે ગરીબોનો વિચાર કરે છે તે ધન્ય છે: ભગવાન તેને મુશ્કેલીના સમયે 
બચાવશે. ગીતશાસ્ત્ર 41:1 

ગરીબ અને અનાથનો બચાવ કરો: પીડિત અને જરૂરિયાતમંદોને 
ન્યાય આપો. ગીતશાસ્ત્ર 82:3 


જે પોતાના ધન પર ભરોસો રાખે છે તે પડી જશે; પરંતુ પ્રામાણિક 
લોકો શાખાની જેમ ખીલશે. નીતિવચનો 11:28 

ત્યાં છે જે પોતાને ધનવાન બનાવે છે, છતાં તેની પાસે કંઈ નથી: ત્યાં 
છે જે પોતાને ગરીબ બનાવે છે, છતાં તેની પાસે મોટી સંપત્તિ છે. 
નીતિવચનો 13:7 


જે પોતાના પડોશીને ધિક્કારે છે તે પાપ કરે છે, પણ જે ગરીબો પર 
ધ્યા કરે છે તે સુખી છે. નીતિવચનો 14:21 

જે ગરીબો પર ધ્યા કરે છે તે ભગવાનને ઉધાર આપે છે; અને તેણે જે 
આપ્યું છે તે તેને ફરીથી ચૂકવશે. નીતિવચનો 19:17 


મોટી સંપત્તિ કરતાં સારું નામ પસંદ કરવાનું છે, અને સોના અને 
ચાંદીને બધવે પ્રેમાળ ઉપકાર છે. નીતિવચનો 22:1 

જેની પાસે ઉદાર આંખ છે તે આશીર્વાદ પામશે; કારણ કે તે પોતાની 
રોટલી ગરીબોને આપે છે. નીતિવચનો 22:9 

જે ગરીબોને દાન આપે છે તેની કમી રહેશે નહીં, પરંતુ જે પોતાની 
આંખો છુપાવે છે તેને ઘણા શાપ મળશે. નીતિવચનો 28:27 


